
Hediad j Golomeá. 


1 Wrth ymdaiíh ar ryw forau'n llon, 

O fewn i Feirion fâd, 

Gan ymhyfrydu’n nghynes gôl 
Fy ngenedigol wlad, 

Yn nghẃr y lîwyn gorîs y llan, 

Y fan hyfrydlon sydd,, 

Lle clywir myrdd o adar mân 
Yn eitio’r gân o’r gwŷdd. , , . , 

2 Ac yno’n llonydd yu y lîwyn. 

Canfyddwn Fwyn ei fam, 

A’i ddagrau i’r Itawr a redai’n lli’,-— 
Nis gwyddwn i pa ham ; 

Oíid ato i wraiido’i dyner lais 
Mi uesais bob yb gam, 

Ni chlywais ganddo ar hyny ó dro 
Ddim ond Ow, O! fy Mam. 

3 ’Roedd clywed ei wylofus lef, 

Ei gwynion ef a’i gri, 












2 


A gwel’d eî olwg bruddaidd broE 
A thori’m calon i; 

Yr adya bach a’i ben i lawr 
0 dan y blinfawr bla, 

Fel un na cheid o fewn y fro 
Neb wrtho a drugarha. 

4 Ond natur wrthyf oedd yn dwcyd 

Y mynai wneyd ei rhan, 

Cyn y disgynai i oer fedd, 

Er fod ei wedd yn wan ; 
Gorchuddiai ’i dyner we!y glân 
A’r lili mân mor fwyn, 

A hithau’r awel uwch ei gryd 
A sîai ’i hyfryd swyn. 

5 Gosodaî ’i ben dan rosyn brith, 

A’r gwlith ar hyd-ddo’n gwau 
’Roedd hwn fel eraill yn y llwyn 
Yn fwyn wrth eînioes frau ; 

Ac yno ar bren yn mysg y dail, 
O fewn ei hadail werdd, 

Y dyner gôg a’i serchog sain 
Yn chwareu ’i chywrain gerdd 

6 Ond diystyrai’r rhai’n i gyjd,, 

Anhyfryd oedd eu nâd; ^ 

A dynai fryd ei dyner fron 
Oedd ei anwyl-don fâd ; 
Dirmygai’r rhôs a’r lili xo%iÁs, 
Holl jlodau glân y glyn. 



3 


Gan sychu ei Iwydaidd wyneh bach 
A’i dyner gadach gwyn. 

Gadawai ’u gwagedd oll i gyd, 

A chan ymsymud draw; 

Ac er nad oedd ei daith ond bér,— 
Y fynwent oedd gerllaw,— 
Dilynais ef o fryn a dôî, 

Drwy ganol îrlas Iwyn, 

Do, do, nes dyfod, gam a cham, 
Hyd fedd ei fam oedd fwyn. 

' Gorweddai yno a’i ddwylo ar led, 
Ac yn ei galed gri 
Cnsanai, er mor wael ei wedd, 

Oer Iwch ei hanedd hi; 

Adroddai â chìwyfedig fi ou 
Ei gwynion, O mor bnidd! 

Gan dd’weyd, “Myfi dy unig bacb, 
Ow, ow ! yn salach-sydd, 

“ Fy anwyl Fam, ar fin dy fedd 
Go ryfedd yw fy rhan, 

Fy ngadaei yma uwch y gro, 

I wylo ar y !àn ; 

Ti eist a’m calon gyda thi 
I gleidir oer y glỳn, 

A dyua pa’m, ar hyd fy oes, 

’Rwyf dan ryw loes fel hyn. 


“ Mi gé’s dy gwmni i gychwyn oes 
Heb unrbyw loes na chri; 














Do, do,' ’nd waetli tewi, hon sfar ben, 
’Rwyf yn ei gorphen hi; ’ ' 

Ac yma’n awr beth wyf fi nes 
A chofio’th fynwes fwyn ?• 

Fe ddarfu’th dyner adeg-, do, 

Ara byth i.wrando’in cwyni 

11 “ Fy natur wan o datì bob tó», 

Sy bron a llwfrhau, ■; ? ’ 

Ac awr fy ymddatodiad sydd: . 

Bob dydd yn agoshaui . 

Ond yma’n dawel ar dy Iwch, 

Mewn heddwch yn yilawr, 
Oorweddaf yn dy wely gro 
Nes ■cano’r ndgorn raawr.” 

12 Âr hyn Ì’w daiíh fe gerddai’r gwan, 

Yn druan rhyngddo a thre’, 

Ond ar ryw foráu ’r newydd ddaéth 
Mai rnarw wnaeth efe. 

Ei gorph yn rnedd ei Fam a rned, 
Mewn ieuaec oed, dan nen; 

A’i enaid bach, heb onrhyw boen^ 

Sy’ri nioli’r Oen, Araen. 

Ffestiniog. 


WáMAM 'WAtìTEBä.! 


P. ^VANS, ARGRAFFYDD, CAERYNARFON. 





